PARCHUS GOFFADWRIAETH, 


NEU 


Javowxau 


AM 


CADBEN DAVID RICHARDS, 


Pregethwr yr Efengyl, 
O SOLFACH, 


Yr hwn a foddodd ar yr unfed dydd ar bymtheg o 
Ragfyr, 1819; 


YNGHYD â 


CHADBEN LLEWELYN DAVIES, 


Yr hwn a foddodd y trydydd dydd o Dachwedd, yn 
yr un flwyddyn. 











GAN JOSIAH THOMAS JONES. 














Gwyn ew byd y mewn y rhaŵâ sydd yn marn yn yr 
Arglwydd, o hyn,allan, medd, yr Ysbryd, fel y 
gorphnysont oddimrth eu llafur ; aw gweuhredoedd 

_ sydd yn eu canlyn hmynt.— DAT. xiv. 19. 


ABERDAR: 
Argraffwyd gan J. T. Jones a'i Fab, Commercial-place. 





1870. 
Argraffwyd y tro cyntaf yn 1820 











PARCHUS GOFFADWRIAETH, &c. 
mse satan Mwn 


1 AE rhagluniaeth ddoeth y nefoedd, 
I'w gwel'd yn hynod yn ein plith, 
Gweithio mae ryw bethau rhyfedd, 
Nad ânt o'm cof tra ynof chwyth; 
Clywed ydwyf am ei throion, 
Ryw newyddion bob ryw ddydd, 
Nes yn peri im' fod weithiau, 
'N llawenhau ac weithiau'n brudd. 
2 Trwm yw'r newydd glywaf heddy, 
Gan deulu Iesu fach a mawr, 
I fod un o'i hoff athrawon, 
Gwedi gadael teulu'r llawr; 
Cadben Ric—ARpDs a'u gadawodd, 
Nofiodd adre'i Seion fryn, 
I blith myrdd rhagorach cwmni, 
Nâg oedd ganddo'r ochr hyn. 


3 Rhoddi'r cleddyf wnaeth ef heibio, 
Cario'r palmwydd nawr y mae, 
Canu'r anthem byth beb flino, 
Gydâ'r anllygredig rai; 

Parch oedd iddo yn yr eglwys, 
Pan oedd yma ar y llawr, 
Parch fydd iddo eto i bara, 

I oesoedd trag'wyddoldeb mawr, 


4 O'r un yspryd oedd a Chaleb, 
O'r un zêl dros eglwysDduw, 
A'r duwiolion aeth tu ag adref, 

At y dyrfa hardd i fyw ; 
Hynod ydoedd am ddyrchafu, 
Enw'r Iesu ddydd a nos, 
*Rhwn fu'n dyodde'r loesau chwerwon, 
Dan yr hoelion ar y gro's. 
5 Yn mhob ardal fe gyhoeddai, 
Faith drysorau'r 'fengyl lawn, 


c 


s 


D'wedyd wnai am haeddiant Iesu, 
A'i anfeidrol ddwyfol Iawn ; 

I fod e'n ddigon i Uen adu, 
Fentro 'i enald arno'n llwyr, 

A byw'n dawel ar ei rinwedd, 

O'r boreu-ddydd hyd yr hwyr. 


Arfer RrcHARDs ydoedd teithio, 
Ar y mor fel ar y tir, 

'Nol ei alwad fe fu'n morio, 
Lawer o flynyddau hir ; 

Ond o'r diwedd daeth ei oriau, 
A'i wythnosau fyny'n llawn, 
Angeu ddaeth i'w ei gyfarfod, 
Ar y tônau un pryduawn, 


Hwylio ydoedd ef o Filffwrd, 
Gael wynebu'r dyfroedd maith, 
Ond cyn iddo fynd yn nepell, 
Cwrddyd wnaeth â phen ei daith ; 
Gwynt a chwythodd yn ei erbyn, 
Methodd hwylio mlaen yn hir, 
Gorfod troi yn ol drachefn, 

I gael ymgais am y tir. 


Storom chwythodd yn fwy chwerw 
Môr a'i dônau'n cadw stwr, 

Curo'r creigiau wnaeth y llestr, 
Nes bai'n ddarnau ar y dw'r; 

Nid oedd dim ar y greadigaeth, 
Ro'i iddynt gysur o unrhyw, 

Ond yn unig cael adnabod, 

Fod o'i plaid yr Arglwydd. Dduw- 
Cadben RICHARDS â ofynai, h 
““Mechgyn bach pa le mae'ch ffydd, 


A oes genych fodd ii sefyll, 
Yn y farn yr olaf ddydd; 

















4 


o 





Mae ein hamser ar dd'od fyny, 
Angeu ar ein tori lawr, 

Nid oes dim i'w wneuthur weithian. 
Ond boddloni'r drefn fawr. 


10 Mae duwioldeb o fawr elw: 





Im' wrth farw yn y don, 

Nid oes dim ar y greadigaeth, 
A'i cyd-bwysa'r fynyd hon; 
Modd i'm cario yw duwioldeb. 
Adre'n dawel at fy Nuw, 
Modd i ganu gyda'r Iesu, 

A'i glodfori hefyd yw.” 


11 Naw o ddynion oedd y nifer, 

Aeth i'r dyfnder yn y fan, 

Heb un sail i ymobeithio, 

Ddod oddi yno'n iach i'r lan; 

Ond rhagluniaeth ddoeth y nefoedd, 
Drefnodd gadw un yn fyw, 

Y tônau mawr a'i taflodd fyny, 
Rhyfedd yw daioni Duw. 


12 Ar yr unfed dydd ar bymtheg, 

O fis Rhagfyr y bu hyn, 

Oedran Crist ein gwir lachawdwr, 
'lthwn fu farw ar y brynu, 

Ydoedd deunaw cânt o flwyddau, ; 
Tair ar bymtheg gydagun, 

Dyna'r hanes ìi chwi'n gywir, 

Fel y cefais i fy hun, 


13 Davip Ricmaims ti'n gadewaist, 
Yn y rhyfel ary maes, 
Nerth a gaffo'n ninau'th ddilyn, 
Trwy ddiderfyn olud gras: 
Cledde'r ysbryd fo'n ein dwylo, 
Nerth i'w wilio oddiwrth Dduw, 





o 


Fel na byddo neb gelynion, 
Feiddio'n drygu tra fo'm byw. 


14 Ffarwel ro'ws i'w anwyl briod, 
Ei gadael wnaeth yn hyn o fyd, 
Gadael plant ei ymysgaroedd, 

A'i berth'nasau oll i gyd; 

Ffrynd i'r gweddwon ydyw'r Iesu, 
Tad yr holl amddifaid yw, 

Dyro'u meithrin oll i fyny, 

A'u cynyddu ar gynydd Duw. 


15 Rho i'w briod gael dy nabod, 
1Iddi'n ffyddlon dirion Dad, 
Dyro heddwch yn eì mynwes, 
Trwy rinweddau maith y gwa'd; 
Nerth i wrthod pob eilunod, 
Congoe'ro pechod o bob rhyw, 
Fel b'o iddi gael ei gwmp'ni, 
Mewn gwell ardal gydâ Duw. 

16 Daeth ei gorph i'r lan o'r tonau, 
Rho'wd i orwedd yn y pridd, 
Erys yno'n ddigon tawel, 

Hyd yr adgyfodiad ddydd; 

Caiff ei godi'n hardd pryd hyny, 
Wrth yralwad gan ei Dduw, 
Corph ac enaid gaiff ymuno, 
Gael dod adre' ato'i fyw, 


17 Byth ni chlywir mwy mo hono, 
'N bloeddio geiriau'r 'fengyl lân, 
Mewn un ardal nâg un porthladd, 
Fel y clywyd ef o'r bla'n; 

Draw yn Ngwerddon ac yn Lloegr, 
Nol ei arfer byddai ef, 

Yn perswadiopechaduriaid, 

Droi eu gwyneb tu a'r nef. 








6 



































18 Llawer heddyw sy'n galaru, 
Ar ei ol wrth gofio'r awr, 
Ca'dd ei enaid fyned adre”, 
'R/ aeth ei gorph i'r dyfnder lawr; 
Hiraeth fyddo yn ein calon, 
Yn fwy cyson ddydd a nos, 
Am gael nabod rhan yn Iesu, 
'Rhwn ddyoddefodd angau lo's. 


19 Arglwydd dere yn dy awdurdod, 
Congc'ra bechod oll yn llwyr, 
A llewyrched dy oleuni, 
Yn fwy tanbaid yn yr hwyr; 
Traed y cloffion gaffo'u gwella, 
Rhwymau'r câethion fyn'd yn rhydd, 
Rhai sy'n rhodio mewn tywyllwch, 
Ddelo i weled goleu'r dydd. 
20 Dy efengyl gaffo'i llwyddo, 
Ar y mor fel ar y tir, 
Cyfod eto ryw rai fyny 
I gyhoeddi'th eiriau pur; 
Ysbryd gweddi ddelo'n union, 
At y dynion sydd yn byw, 
Yn ddi-fater am eu cyflwr, 
Myn'd tua'r farn heb nabod Duw. 
21 Dyro iddynt gyfranogi, 
O fendithion Canaan wlad, , 
?Nabod rhan yn haeddiant Iesu, 
'Nabod craig o dau eu tra'd.. 
Pob rhyw ieithoedd ddelo i'th nabod, 
A'th addoli o un fryd, .*, fŵ 
Fel bo'th enw;yn benmoliant, 
Trwy deyrnasoedd maith y byd. 
29 Rwy'n dychmygu gwela'i heddy', 
Cadben RICHARDS yny ne', ;; 
Cadben Davizs yn ei ymyl, 





rr 
4 


Cadben WILLIAMS gydâg e'; 

Yn cyd seinio'r nefol anthem, 

Âm yr uwchaf iddo ef, 

'Rhwn a'u cofiodd cyn bod amser; 
Ac a'u dygodd adre' i'r nef, 


23 Goleuadau oeddent yma, 
Nesi'w gyrfa dd'od i ben, 
Oddi ar y t9nau'r aethant adref, 
I drigfanau'r nefoedd wcn; 
'Rhwn sy â'i ffyrdd ef yn y moroedd, 
A'i lwybrau yn y dyfroedd mawr, 
Dangos wnaeth ei ddwyfol allu, 
Trwy beru angeu tori law., 


24 Dau o honynt hwyliodd allau, 
O dref Milflwrd 'run prydnawn, 
'Nol bod yno yn pregethu, 
Gydâ'u gily'n ddiwyd iawn; 
Siglo dwylo wnaent yn llawen, 
Wrth wynebu'r dyfnder mawr, 
Ond y storom gref a'u chwythodd, 


Oll i eigion môr 1 lawr. 


25 Ar y trydydd dydd o Dachwedd, 
Ar goast Gwerddon yn y nos, 
Cabden Davres ga'dd ei golli, 
Trwy i'r gwyntoedd chwythu'n gro's; 
Methodd landio i diroedd Gwerddon, 
Croesi'r afon wnaeth i dref, 
Canoedd heddy” sy'n galaru, 
Achos colli gwm'ni ef. 


26 Gwr defnyddiol, doeth, a duwiol, 
Gwr profiadol ydoedd ef, 
'Roedd sancteiddrwydd arno i weled 
Yn mhob porthladd, gwlad, a thref; 
Colled mawr i'r Bibl Gymdeithas, 








8 


A'r Genadaeth yn mhob lle, 
Colled misol cyrddau gweddi, 
Ydoedd colli gwm'ni e', 
27 lIoff oedd ganddo gyfrinachu, 
A phob rhai ai'n caru Duw, 
O ba enw bynag fyddent, 
Gyda'r cyfryw'r oedd am fyw; 
Ond mae heddyw yn mhlith cwmpeini, 
Can mil gwell nac ar y llawr, 
Heb un llygredd byth i'w flino, 
A'i ddwyn i anghofio'i Arglwydd mawr. 
28 Nerth a gaffo'i holl berthnasau, 
Deithio'i lwybrau tra b'ont byw, 
Eu dymuniad fyddo'n wastad, 
Fyw er clod t enw Duw; 
Meistress DAVIes paid ag wylo, 
Dyro heibio'th alar nawr, 
Cais feddiannu gwell trysorau, 
Nag sydd ar y ddaear lawr. 
99 Chwithau, forwyr, cawsoch golled, 
Golli'r fath Gadbeniaid hardd 
Rhai fu'n byw wrth fodd yr Iesu, 
'Rhwn fu'n chwysu y» yr ardd; 
O hyn ullan cym'rwch rybudd, 
Cyn anturio i hwylio i ma's, 
Fyn'd yn eon at yr orsedd, 
Geisio cadwedigol ras 
30 Mae'r ua Duw a'u daliodd hwythau, 
Yn ei winllau ddyddiau maith, 
'N ddigon abal i'n dal ninnau, 
A'n dwyn adre' i ben ein taith; 
Gael cyd-wledda ar fynydd Seion, 
Gyda'r Oen tu fewn i'r llen, 
A'i glodfori byth heb dewi, 
Rho'f yn awr y gair Amen. 


